Ang Ikasiyam na Anak nina Jacob at Zilpah 


pa 


KABANATA 1 


Si Gad, ang ikasiyam na anak nina Jacob at Zilpah. 
Pastol at malakas na tao ngunit isang mamamatay-tao 
sa puso. Ang bersikulo 25 ay isang kapansin-pansing 
kahulugan ng poot. 


1 Ang kopya ng tipan ni Gad, kung anong mga bagay 
ang kaniyang sinalita sa kaniyang mga anak, sa isang 
daan at dalawampu't limang taon ng kaniyang buhay, na 
sinasabi sa kanila: 

2 Makinig, mga anak ko, ako ang ikasiyam na anak na 
lalaki na isinilang kay Jacob, at ako ay magiting sa pag- 
aalaga ng mga kawan. 

3 Kaya't aking binantayan sa gabi ang kawan, at sa 
tuwing darating ang leon, o ang lobo, o anumang 
mabangis na hayop laban sa kawan, hinahabol ko ito, at 
nang maabutan ko ito ay hinawakan ko ang paa nito ng 
aking kamay at inihagis ito nang halos isang hagis ng 
bato, at kaya ito ay namatay. 

4 Ngayon si Joseph na aking kapatid ay nagpapastol ng 
kawan sa amin sa loob ng higit sa tatlumpung araw, at 
palibhasa'y bata pa, siya ay nagkasakit dahil sa init. 

5 At siya'y bumalik sa Hebron sa aming ama, at siya'y 
pinahiga niya sa tabi niya, sapagka't siya'y totoong 
minahal niya. 

6 At sinabi ni Joseph sa aming ama na ang mga anak 
nina Zilpah at Bilhah ay pumapatay ng pinakamainam sa 
kawan at kinakain ang mga ito laban sa paghatol ni 
Reuben at Judah. 

7 Sapagkat nakita niya na ako ay nagligtas ng isang tupa 
mula sa bibig ng isang oso, at pinatay ko ang oso, ngunit 
pinatay ang tupa, na nagdadalamhati hinggil dito na 
hindi ito mabubuhay, at na kinain namin ito. 

8 At tungkol sa bagay na ito ay nagalit ako kay Joseph 
hanggang sa araw na siya ay ipinagbili. 

9 At ang espiritu ng poot ay nasa akin, at hindi ko ninais 
na marinig ang tungkol kay Joseph sa pamamagitan ng 
mga tainga, o makita siya ng mga mata, sapagkat 
sinaway niya kami sa aming mga mukha na nagsasabi na 
kami ay kumakain ng kawan na wala si Judah. 

10 Sapagka't anumang bagay na sinabi niya sa aming 
ama, ay pinaniwalaan niya siya. 

11 Ipinagtatapat ko ngayon ang aking patibong, mga 
anak ko, na madalas ko siyang ninanais na patayin, 
sapagka't kinapootan ko siya mula sa aking puso. 

12 Bukod dito, lalo ko pa siyang kinapootan dahil sa 
kaniyang mga panaginip, at ninais kong alisin siya mula 
sa lupain ng buhay, maging gaya ng baka na dumila sa 
damo sa parang. 

13 At ipinagbili siya ni Judah ng lihim sa mga Ismaelita. 
14 Sa gayo'y iniligtas siya ng Dios ng aming mga 
magulang sa aming mga kamay, upang huwag kaming 
gumawa ng malaking kasamaan sa Israel. 

15 At ngayon, aking mga anak, makinig sa mga salita ng 
katotohanan upang gumawa ng kabutihan, at lahat ng 
batas ng Kataas-taasan, at huwag lumihis sa 
pamamagitan ng espiritu ng pagkapoot, sapagkat ito ay 
masama sa lahat ng gawain ng mga tao. 


16 Anumang gawin ng isang tao ay kasuklamsuklam sa 
kaniya na napopoot: at bagaman ginagawa ng tao ang 
kautusan ng Panginoon, hindi niya siya pinupuri, 
Bagaman ang isang tao ay natatakot sa Panginoon, at 
nalulugod sa matuwid, hindi niya siya iniibig. 

17 Kaniyang hinahamak ang katotohanan, kaniyang 
kinaiinggitan ang umuunlad, kaniyang tinatanggap ang 
pagsasalita ng B masama, kaniyang iniibig ang 
kayabangan, sapagka't ang pagkapoot ay nagbubulag sa 
kaniyang kaluluwa, kagaya ng pagtingin ko kay Joseph. 
18 Mag-ingat, samakatwid, aking mga anak sa poot, 
sapagkat ito ay gumagawa ng katampalasanan maging 
laban sa Panginoon mismo. 

19 Sapagka't hindi nito didinggin ang mga salita ng 
kaniyang mga utos tungkol sa pag-ibig sa kaniyang 
kapuwa, at ito'y nagkakasala laban sa Dios. 

20 Sapagkat kung ang isang kapatid ay natitisod, ito ay 
kaagad na nalulugod na ipahayag ito sa lahat ng tao, at 
apurahang siya ay hatulan dahil dito, at parusahan at 
patayin. 

21 At kung ito ay isang tagapaglingkod ito ay nag- 
uudyok sa kanya laban sa kanyang panginoon, at sa 
bawat paghihirap ay nag-iisip laban sa kanya, kung 
posibleng siya ay mapapatay. 

22 Sapagka't ang poot ay gumagawa na may inggit din 
laban sa kanila na umuunlad: habang naririnig o nakikita 
ang kanilang tagumpay ay laging nanghihina. 

23 Sapagka't kung paanong bubuhayin ng pag-ibig 
maging ang mga patay, at tatawagin muli ang mga 
hinatulan ng kamatayan, gayon din ang pagkapoot ay 
papatayin ang mga buhay, at ang mga nagkasala na 
pwedeng patawarin ay hindi nito hahayaang mabuhay. 

24 Sapagkat ang espiritu ng poot ay gumagawang 
kasama ni Satanas, sa pamamagitan ng pagmamadali ng 
mga espiritu, sa lahat ng bagay sa kamatayan ng mga tao, 
ngunit ang espiritu ng pag-ibig ay gumagawang kasama 
ng batas ng Diyos sa mahabang pagtitiis tungo sa 
kaligtasan ng mga tao. 

25 Ang pagkapoot, samakatwid, ay masama, sapagkat 
ito ay palaging kaakibat ng pagsisinungaling, pagsasalita 
laban sa katotohanan, at ginagawa nitong dakila ang 
maliliit na bagay, at ginagawang kadiliman ang liwanag, 
at tinatawag ang matamis na mapait, at nagtuturo ng 
paninirang-puri, at nag-aalab ng poot, at pumupukaw ng 
digmaan, at karahasan at lahat ng kasakiman, pinupuno 
nito ang puso ng kasamaan at lason ng demonyo. 

26 Ang mga bagay na ito, samakatwid, sinasabi ko sa 
inyo mula sa karanasan, mga anak ko, upang inyong 
maitaboy ang poot, na sa diyablo, at kumapit sa pag-ibig 
ng Diyos. 

27 Ang katuwiran ay naglalabas 
kababaang-loob ay sumisira ng inggit. 
28 Sapagkat siya na makatarungan at mapagpakumbaba 
ay nahihiya na gumawa ng hindi makatarungan, na hindi 
sinaway ng iba, kundi ng kanyang sariling puso, 
sapagkat ang Panginoon ay tumitingin sa kanyang hilig. 
29 Hindi siya nagsasalita laban sa isang banal na tao, 
sapagka't ang pagkatakot sa Dios ay dumadaig sa 
pagkapoot. 


ng poot, ang 


30 Sa takot na baka galitin niya ang Panginoon, hindi 
siya gagawa ng masama sa sinumang tao, kahit na sa 
pag-iisip. 

31 Ang mga bagay na ito ay natutuhan ko sa wakas, 
pagkatapos kong magsisi hinggil kay Joseph. 

32 Sapagkat ang tunay na pagsisisi ayon sa maka-Diyos 
na uri ay sumisira sa kamangmangan, at nagtataboy sa 
kadiliman, at nagbibigay liwanag sa mga mata, at 
nagbibigay ng kaalaman sa kaluluwa, at inaakay ang 
pag-iisip tungo sa kaligtasan. 

33 At yaong mga bagay na hindi nito natutuhan mula sa 
tao, nalalaman nito sa pamamagitan ng pagsisisi. 

34 Sapagka't dinalhan ako ng Dios ng sakit sa atay, at 
kung hindi ako tinulungan ng mga panalangin ni Jacob 
na aking ama, halos hindi ito nabigo ngunit ang aking 
espiritu ay nawala. 

35 Sapagkat sa pamamagitan ng kung anong mga bagay 
na ang isang tao ay lumabag sa gayon din siya ay 
pinarurusahan. 

36 Dahil, samakatwid, ang aking atay ay walang awa 
laban kay Joseph, sa aking atay din ay nagdusa ako nang 
walang awa, at hinatulan sa loob ng labing-isang buwan, 
sa napakatagal na panahon na ako ay nagalit kay Joseph. 


KABANATA 2 


Pinayuhan ni Gad ang kanyang mga tagapakinig laban 
sa pagkamuhi na nagpapakita kung paano siya dinala 
nito sa napakaraming problema. Ang mga bersikulo 8- 
11 ay hindi malilimutan. 


1 At ngayon, mga anak ko, ipinamamanhik ko sa inyo, 
ibigin ng bawa't isa sa inyo ang kaniyang kapatid, at 
alisin ninyo ang pagkapoot sa inyong mga puso, ibigin 
ninyo ang isa't isa sa gawa, at sa salita, at sa inklinasyon 
ng kaluluwa. 

2 Sapagkat sa harapan ng aking ama ay nangusap ako 
nang mapayapa kay Joseph, at nang ako ay makaalis, 
ang diwa ng poot ay nagdilim sa aking isipan, at 
pinukaw ang aking kaluluwa na patayin siya. 

3 Ibigin ninyo ang isa't isa mula sa puso, at kung ang 
isang tao ay magkasala laban sa inyo, magsalita ka sa 
kaniya ng mapayapa, at sa iyong kaluluwa ay huwag 
kang humawak sa daya, at kung siya ay magsisi at 
magtapat, patawarin mo siya. 

4 Datapuwa't kung itatanggi niya ito, huwag kang 
magalit sa kanya, baka mahuli ang lason mula sa iyo ay 
madala niya sa pagmumura at sa gayon ay magkasala ka 
ng doble. 

5 Huwag hayaang marinig ng ibang tao ang iyong mga 
lihim kapag nakikibahagi sa legal na alitan, baka siya ay 
mapoot sa iyo at maging iyong kaaway, at gumawa ng 
malaking kasalanan laban sa iyo, sapagka't madalas siya 
ay nagsasalita sa 1yo nang may daya o nag-aabala 
tungkol sa iyo na may masamang layunin. 

6 At bagama't itinatanggi niya ito at gayon ma'y may 
pakiramdam ng kahihiyan kapag sinaway, pagbigyan mo 
na ang pagsaway sa kanya. 


7 Sapagkat ang tumatanggi ay maaaring magsisi upang 
hindi ka na muling gawan ng mali, o0, maaari din 
niyang parangalan ka, at matakot at mapayapa sa iyo. 

8 At kung siya'y walang kahihiyan at nagpatuloy sa 
kaniyang kalikuan, gayon ma'y patawarin mo siya mula 
sa puso, at ipaubaya sa Dios ang paghihiganti. 

9 Kung ang isang tao ay umunlad nang higit kaysa sa 
iyo, huwag kang mabalisa, kundi ipanalangin mo rin 
siya, upang siya ay magkaroon ng sakdal na kasaganaan. 
10 Sapagka't ito ay nararapat sa inyo. 

11 At kung siya ay lalong dakila, huwag kang mainggit 
sa kanya, na inaalaala na ang lahat ng laman ay 
mamamatay, at mag-alay ng papuri sa Diyos, na 
nagbibigay ng mga bagay na mabuti at kapaki- 
pakinabang sa lahat ng tao. 

12 Hanapin ang mga kahatulan ng Panginoon, at ang 
iyong isip ay mamamahinga at mapapayapa. 

13 At kung ang isang tao ay yumaman sa masamang 
paraan, gaya ni Esau, na kapatid ng aking ama, huwag 
kang mainggit, ngunit hintayin ang katapusan ng 
Panginoon. 

14 Sapagkat kung siya ay nag-aalis sa isang tao ng 
yaman na nakuha sa pamamagitan ng masamang paraan, 
pinatatawad niya siya kung siya ay magsisi, ngunit ang 
hindi nagsisi ay nakalaan para sa walang hanggang 
kaparusahan. 

15 Sapagka't ang dukha, kung malaya sa inggit ay 
kinalulugdan niya ang Panginoon sa lahat ng bagay, ay 
pinagpala nang higit sa lahat ng tao, sapagkat wala 
siyang hirap ng mga taong walang kabuluhan. 

16 Kaya nga, alisin ninyo ang paninibugho sa inyong 
mga kaluluwa, at ibigin ang isa't isa nang may katuwiran 
ng puso. 

17 Sabihin din ninyo sa inyong mga anak ang mga 
bagay na ito, upang galangin nila sih Juda at si Levi, 
sapagka't mula sa kanila ay magbabangon ang 
Panginoon ng kaligtasan sa Israel. 

18 Sapagka't nalalaman ko na sa wakas ang inyong mga 
anak ay hihiwalay sa Kaniya, at lalakad sa kasamaan, at 
kadalamhatian at kabulukan sa harap ng Panginoon. 

19 At nang siya'y makapagpahinga ng kaunti, ay muling 
sinabi niya, Mga anak ko, sundin ninyo ang inyong ama, 
at ilibing ninyo ako malapit sa aking mga ama. 

20 At itinaas niya ang kaniyang mga paa, at nakatulog 
ng payapa. 

21 At pagkaraan ng limang taon ay dinala nila siya sa 
Hebron, at inilagay siya na kasama ng kaniyang mga 
magulang. 


